CWYN GOLL 


:.. AM 


David Thomas (Dewi Hefin.) 


Ganwyd ef yng Nghnap Sych, Llan Wenog, Mawrth 4ydd, 1829. 


Croesodd ei enaid am “ loewach nen” o'r Glas Lwyn, Cribyn, Mawrth gfed, 


I909. Claddwyd yn Nyhribyn, Mawrth 13. 


DEWI HEFIN wedi marw ! 
Wedi teithio'n hir ! 

Rhoes ei oes i ganu'n loew, — 
Beth fwy byw a phur? 


DEWI 


Gwallsain sydd ym mhryddest 
Awen 
Ceredigion hardd ; 
Serch at hon oedd hedd ei elfen — 
Batriarchaidd fardd ! 


Tyfodd o dan wawl athrylith 
Daniel Ddu a'i gân ; 

Yfodd yntau hud y fendith,— 
Cadwodd hi yn lâu. 


Daliodd ganwyll Addysg Cymru 
Yn y cyfnos prudd ; 

Rhoes ei ore er ei chodi 
At y Wawr a'r Dydd. 


Lenor, Athro, ac Awenydd,— 


Weithiwr hael di wad ; 


Hawlia gofeb ddeil yn newydd,— 


Gorsedd calon gwlad. 





ULEIFODNO 


Hwyrnos bywyd, mewn anwyldeb 
Dreuliodd gyda gwên ; 

Gwybu wireb Anfarwoldeb,— 
“* Gwrthod myn'd yn hen.” 


Wedi pedwar ugain mlynedd,— 
Hir oes brydferth, bur ! 

Aeth yn 7ev»ac 1 dangnefedd 
Gwlad y bryddest 77. 


Tawel huned ! melus cofio 
Byw ei salmau aur ; 

Herio cur beddrodau angho” 
Wna ei " Flodau "* claer. 


Aberdar. E. B. MoRRIs. 


Hên lenor bael ei anian,—y difalch 
Dewi Hefin ddiddan ; 
Yn ei gell nyddai ei gân 
Yngwyneb angau'i hunan. — A4 /7efin. 





* Ei lyfr barddonol— “ Blodau Hefin.” 


Lewis, Gwasg Gomer, Llandyssul. 





